
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



iCC»'^ 




r 



r 



Landstjórnarmálið. 

Isafold og valtýskan. 



Eftir 



Árnljót Ólafsson. 



Reykjavík. 

Prentað ! Félagi^prentamidJQoni. 
1898. 






HARVARD^COLLf.GE LIBRARY 

IN K :'C::i' OF 

WILLIA!" K ...ÍM^ Lv.riOFIELD 

Ahr^lL ó, 1931 



Isafold hefir þvi láni að fagna, að hún hefir tvo 
ritstjóra, og að annarr þeirra er bráðgáfaðr 

maðr, en hinn er skáld.. tsaf. hefir jafiaan 
verið atkvæðamikið blað, einbeitt og einhuga í hverju 
því máleftii, er hún hefix tekið að sér að sækjaeðr 
verja, að byggja upp eðr rýfa niðr. Árið 1885 og 
lengi síðan hóf ísaf. til skýanna refskákarírumvarp- 
ið með frábæru svikamylnunni : „konúngr eðaland- 
stjóri". En nú síðastliðið vor tók ísaf. að losna í 
roðinu eins og sólbrendr þorskr; henni var farið að 
dauðleiðast að heyra herópið: „alinnlend íslenzk 
stjóm", sneri sér þvi við og um, og hélt þrumandi 
likræðu yfir Benidikt Sveinssyni og stjómmála- 
stefnu hans. Getspakir menn sáu þegar fyrir stór- 
Tnikil veðrabrigði hjá, ísaf. I>au em og fram komin, 
og það með sama krafd og hlifðarleysi, sem hinu 
háttvirta blaði er annars títt. ísaf hefir nú tekið 
að sór valtýskuna og dilk hennar, „Ávarp til ís- 
lendinga" írá, 16 þíngmönnum. 

Enginn hlutr undir sólunni er alfullkominn. 
Svo er þvi og varið með Isaf. og ritstjóra hennar. 
Bráðgáfuðum mönnum fylgir oftlega sá, annmarki, 
að þeir lesa næsta fljótlega ritgjörðir annara, og só 
þær móthverfar skoðunum sjálfra þeirra, hættir 
þeim við að skjóta skilníng ritgjörðanna niðr í 
undirheima meðvitundar sinnar, er E. v. Hartmann 



hefir frætt menn svo mikið um, en setja sina sjádf- 
sköpuðu skilníng í staðinn. Skáldin fara öðru visi 
að, þótt alt beri mjög svo að samabrunni. Skáld- 
in eru gjöm á, ef þeim býðr svo við að horfa, að 
taka málefnið sem yrkisefni, ummynda því og um- 
skapa mále&ið eftir sínum fegrðarþótta. Enda er 
aJkunnugt, að naumast er nokkurr maðr „diktari", 
því siðr stórskáld, nema hann sé i aðra röndina 
ýkinn og skreytÍDn. 

^ Eitgjörð min í Fjallk. 23. desbr. f. á. um „Á- 
varp til íslendínga" hefir mátt kenna á þessum 
^ annmörkum eðr breyzkleikum hjá ritstjórum ísaf. 
Af því að mér er nú fremr hlýtt til ísaf. og eins 
til skáldanna, þótt eg sé eigi skáld, skal eg taka 
einúngis eitt dæmi af mörgum. Efri deild hafði 
sett í frumvarp sitt í stjómarskráxmálinu : „Ráð- 
gjafinn fyrir tsland .... verðr að skilja og tala 
íslenzka tungu" (þíngskjal 455, 1. gr.). í>etta er 
nú einmitt sama skiljrrðið, sem i stjómarskrá vorri 
(4. gr.) og i lögum er sett þeim útlendíngum, er hér á 
landi mega fá, embætti. Efri deild hefir því haft 
rikast í huga, að ráðgjafinn mundi verða danskr 
maðr. En svo bæta ávarpendrnir við þessari klausu: 
„eða með öðmm orðum væri íslendingr". Þessa 
viðbót ávarpenda leyfði eg mér nú að kalla „merki- 
lega málvillu eðr réttara sagt hugsanvillu", , og 
benti til þess að ávarpendr hefði fengið of birtu i 
augun af dýrðarljóma valtýskunnar, er vilt hefði 
þeim sjónir. Hvemig yrkir nú tsaf út af þessu? 
í>annig, að eg áliti það „frámunalegan galla", að 
það sé eigi víst að ráðgjafinn verði íslendíngr. Eg 



hefi þó; eigi bent á sUkt með einu orðL Mér gat 
eigi komið slikt til hugar, og það af þeirri einföldu 
ástæðu, að eg er eigi svo skyni skroppinn, að eg 
eigi viti gjörla — hvað svo sem liðr viti tsaf. og 
ávarpenda — , að það eru forréttindi konúngs að 
kjósa sjálfr ráðgjafa sina. 

Mér dettr nú eigi i hug að þykkjast hið minsta 
meðferð þessari fyrir mitt leyti, og það því siðr 
sem greinin 1 ísaf. 1. janúar þ. á. virðist eigi vera 
samin af neinum kala til min. En eg hefi eigi 
viljað leiða þetta háttalag þegjandi íram hjá mjer, 
af því að mér getr eigi dulizt, að það fyrirgirðir 
alla skýring á málefhinu, með þvi að alt snýst um 
eins og jörðin forðum hjá galdranomunum ; alt 
verðr einn hrærigrautr, sem enginn botnar i. 

Eitt er það þó í grein ísaf., er eg hlýt að játa 
að ritstjórinn hafi rétt að mæla, og það er, að mót- 
bárur minar í grein Fjallk. gegn valtýskunni sé eigi 
„nægilega kröftugar" til þess að ýmsum muni þykja 
hún hættuleg. En þess ber að gæta, að grein min 
var eigi nema „svo Ktil ádrepa", eins og eg segi 
i upphafi greinarinnar. I>á er að taka vel brýn- 
íngunni og reyna til að gjöra bragarbót, og þvi 
eigi takmarka mig lengr við kostarýrð valtýskunn- 
ar, eins og eg gjörði að mestu leyti í Fjallkonu 
greininni. Væntir mig þess, að tsaf. muni kunna 
mér þakkir fyrir, ef eg get' orðið vel við þessari 
bending hennar, með þvi að þá gefst henni enn 
betra tækifæri en áðr til að verja þetta óskabarn 
sitt með ramefldum rökum. Eg vil gjama gjöra 
þann samníng við tsaf, að eg skal fi:eista að sýna 



ókosti valtýskunnar fram yfir það stjórnarfar, er 
vór nú höftim, ef hún vill af sinni hálfu leiða Ijós 
rök að þvi, að valtýskan hafi „i sór fólgnar mikila- 
verðar nmbætr á hinum tilfinnanlegustu göllum k 
stjómarfari voru", svo sem komizt er að orði í á- 

. varpinu. 

HöÍQðókostr valtýskunnar er nú sá, er allir 
hafa fundið, að hún flytr stjómarvald útúr landinu 
tn Kaupmannahafhar. Landshöfðinginn er rekinn 
af þingi; hann tekr engan þátt framar í umræðun- 
um, hann semr eigi framar við þíngið af hálfu 
stjómarinnar, hann er eigi framar milligöngumaðr 
i löggjafarmálum milii þings og stjómar, milli 
stjómar og þíngs. 34. gr. stjómarskrár vorrar er 
með öllu tekin úr lögum, og ^ svo nefiid selstöðu- 
stjóm er sett í staðinn fyrir innlenda stjóm. Er 
þetta eigi að reka stjómmálastefnu Jóns heit. Sigurðs- 
sonar rokna löðrung og rothögg aUri islenzkri 

ystjómmálastefnu síðan? Sjálfsagt. I>ví þó vér 
hendim gaman að öfgum og örhæfi Benidikts Sveins- 
sonar, verðr þvi eigi neitað, að hann er réttr erf- 
ingi að stjóramálastefiau Jóns heitins Sigurðssonar, 
að Benedikt er sivaxandi áframhald af Jóni. Hverr 
sá er þvi vill sökkva Benidikt i hafsdjúp gleymsku 
eðr fyrirlitníngar, hann verðr um leið að taka Jón 
úr stafiii og kasta honum fyrir borð. 

En hér kemr fleira til skoðunar, því ^'aldan 
er ein bára stök. I þessu sambandi verðum vér að 
gjöra oss svo Ijósa sem vér getum úrlausn þeirrar 
spuraíngar: Ætli ráðgjafi íslands hafi fasta setu 
firamvegis i rikisráði Dana? I því skyni verðum 



vér að athuga sem grandgæfilegast eigi aðeins 
stjórnarskrá vora, heldr og gruDdvallarlög Dana. 
Snúum oss þá fyrst að stjómarskránni. 

í>að er alkunnugt, að fyrri málsgrein 1. gr. 
i stjórnarskránni hefir alment verið skilin svo, að 
í sérmálum sínum hef ði landið löggjöf sína og stjóm 
út af fyrir sig, og þvi væri venja sú ólögleg að 
bera slík mál upp í „hinu danska rikisráði". En 
þrátt fyrir það, að þessi skilníngrer studdr af áliti 
herra landshöfðingjans, yfirdómsins, fiestra, ef eigi 
allra lagamanna vorra og að* minsta kosti alls meg- 
inhluta efri og neðri deildar alþingis, 'fæ eg eigi 
betr séð — eg get eigi að þvi gjört — , en að hann 
sé skakkr skilníngr og vanheimiU. Það er van- 
heimilt, að slíta út úr öllu sambandi og taka þessi 
orð ein fyrir sig úr greininni: „í öUum sérmálum 
íslands hefir landið löggjöf sína og stjórn út af 
fyrir sig". Hvort sem vér lesum greinina nákvæm- 
lega á islenzku eðr dönsku, getr það naumast dul- 
izt nokkrum málglöggum manni, að greinin öll er 
ein samíbst heild, hvort sem litið er til orðalags 
hennar og greinarmerkja setníngar, eðr til inn- 
taks hennar og hugsunar. Hið eina sem getr vilt 
mann, og hefir liklega vilt suma, er það, að orðin 
„á þann hátt" standa eigi á sem íslenzkulegustum 
stað i greininni. Skal eg þvi taka greinina upp 
með þeirri leiðréttingu : „I öllum þeim málefnum, 
„sem .... varða Island sérstaklega, hefir landið 
„löggjöf sína og stjórn á þann hátt (— svo) útaf 
„fyrir sig,* að löggjafarvaldið er hjá konúngi og 
*; í stjörnarskr&iuii stendr: . . . „út af fyrir sig, á þann h&tt*. 



„alþíngi i saraeiniiigu, framkvæmdarvaldið hjá kon- 
„úngi og dómsvaldið hjá dóraendunum". Greinin 
segir því eigi oð landið hafi löggjöf sina og stjóm 
útaf fyrir sig, því siðr að landið hafi það alveg 
útaf fyrir sig. Greinin segir á hvem háU, og því 
að hverju leyti landið hafi löggjöf sina og stjóm út- 
af fyrir sig. 

Yfirdómrinn og aðrir dómendr landsins hefði 
átt að geta þreifað á þvi fyrstir manna, að skihi- 
íngr þeirra er eigi fyllilega réttr. í>eir vita að 
„dómgæzlail" er, samkvæmt 3. gr. stöðulaganna, 
eitt af sérmálum landsins. í>eir vita, að eftir l.gr. 
i stjórnarskránni er „dómsvaldið hjá dómendunum". 
Höfum vér þá dómsvaldið alveg útaf fyrir oss? 
Þeir hljóta að svara: nei. Þeir hljóta að játa, að 
íslendíngar hafi hæstarétt sameiginlegan með Dön- 
um, nákvæmara sagt, að dómsvald hæstaréttar í 
íslenzkum málum standi óhaggað eftir sem áðr. 
Og því fer nú betr, mun margr maðrinn bæta við. 

Og hvað segja svo valdsmenn vorir ? I>eireiga 
hægt með það svar: „Framkvæmdarvaldið er hjá 
konúngi". Rétt er nú það. En hafa þáíslendíng- 
ar konúng útaf fyrir sig ? Nei, nei; þeir hafa kon- 
úng sameiginlegan með Dönum. Svo er það. Ef 
nú enníremr sagt er við valdsmenn vora: I>ér vit- 
ið að íramkvæmdarvald konúngs var ótakmarkað 
hér á landi áðr en oss var gefin stjórnarskráin, 
gjörið nú svo vel að segja mór, að hverju leyti það 
sé nú orðið takmarkað effcir 2. gr. i stjómarskránni? 
Þeir munu svara einhvern veginn á þessa leið: 
Eftir 4. gr. má með lögum gjöra breyting á veit- 



íngarvaldi konÚDgs til embætta, svo sem gjört hefir 
verið með veitíngu brauða. Eftir 5. gr. má og með 
lögum lengja þíngsetutimann. 13. gr. segir að kon- 
úngr geti gefið viðeigandi yfirvöldum vald til að 
veita leyfi og undanþágur frá lögum eftir reglum 
þeim er tíðkazt hafa. Svo getr og koDungr að sjálf- 
sögðu gefið landshöfðingja í umboð enn meira af 
valdi sinn en hann hefir þegar gjört i auglýsíngu 
22. febr. 1875 og augl 15. okt. 1884. Látum oss 
nægja þetta svar. En hvað segi þér um það, valds- 
menn góðir, ætii íramkvæmdarvald konúngs sé eigin- 
lega takmarkað í þeim greinum stjómarskrárinnar, 
er eigi er sagt að breyting megi á gjöra með lög- 
um? Valdsmenn munu svara, að það muni eigi 
vera takmarkað i þeim greinum. Nú kemr að lykt- 
um sú spuming til valdsmanna vorra, er hér skifbir 
helzt máli með mönnum : Ætli framkvæmdarvald 
konúngs sé takmarkað í þeim stjóraarathöfnum, er 
stjórnarskráin nefnir eigi á nafn, en konúngr verðr 
þó að framkvæma, svo sem að nefna ráðgjafa ts- 
lands, skipa fyrir hvernig málin skuli undirbúin og 
að síðustu borin undir úrskurð konúngs, og eins 
undirskrifuð með honum ? Eg vil nú biiast við því 
svari af hálfu valdsmanna vorra, er öllum skynbær- 
um mönnum mun skiljast að sé harla skynsamlegt 
og jafnvel hið eina rétta. Valdsmenn munu þvi 
einu svara: I>að er lífsins ómögulegt að stjórnar- 
skráin takmarki framkvæmdarvald konúngs í þeim 
stjórnarathöfuum, er hún getr alls ekki úm, með 
því að framkvæmdarvald konúngs liggr i þeim efn- 
um fyrir utan landamæri stjórnarskrárinnar; fram- 



10 

kvæmdarvald konúngs er þar, af hálfu stjóraar- 
skrárinnar, enn eins ótakniarkað einveldi hór á. 
landi, eins og það var áðr en stjóraarskráin var 
oss gefin. 

Nú vitum vór, líkt og eg hefi áðr bent til í 
greiii minni í blaðinu Island, 50. tbl. f. á., að stjóra- 
arskráin í 2. og 3. gr. þegir alveg um nefníng ráð- 
gjafans, um alla fyrirskipun á störfum hans og 4 
allri meðferð stjórnmála þeirra, er hann hefir með 
höndum. Konúngr er þvi, að eyðunum til í þess- 
um greinuni stjóraarskrárinnar, ótakmarkaðr ein- 

>/valdsdrottinn. Stjórnarskráin rétt skilin er þvi 
hvorki með þvi eðr móti, að ráðgjafinn skuli sitja 
eðr eigi sitja i ríkisráðinu, með þvi að hún er í 
þessu efni eintóm auðn, eintómt gat. B.aun er til 
þess að vita, að svo margr góðr íslendingr hefir 

X látið hér ágatast. 

Nú höfum vér séð, að fi'amkvæmdarvald kon- 
Tings er alveg óbundið af stjóraarskránni, að þvi er 
snertir setu Islands ráðgjafa í rikisráðinu og eins 
utan þess. En stjóraarskráin er hér eigi ein um 
hituna. Grmndvallarlög Dana verða og hér að koma 
til greina, raeð því að konúngdómrinn er sameigin- 
legr með oss og Dönum, og að hann er engu siðr 
bunditin við grundvallarlögin en við stjóraarskrána. 
Pau skipa nú svo fyrir i 15. og 16. gr., að allir 
ráðgi'afarair skuli eiga samsetu. Sé nú konúngr 
sjálfr forsetinn, heitir það rikisráð, ella ráðgjafa- 
stefna. Ennfremr, að i ríkisráðinu skuli rædd lög 
öll og mikilvæg málefiii ríkisins. Gmndvallarlögin 
kveða þvi svo á, að rikisráðið sé eitt en eigi fleiri, 



11 

að allir ráðgjafar skuli sitja þar saman og ræða 
þar lög öU og mikilvæg rikismál. Hér er þá fram- 
kvæmdarvald konÚDgs bundið. Konúngi er skylt, 
að hafa eitt ríkisráð, að láta alla ráðgjafa sina eiga 
þar samsetu og að láta ræða þar og álykta, alt 
undir sinn fúllnaðarúrskurð, um lög öll og mikil- 
væg málefni ríkisins. 

I>að sem nú er sagt ætti að vera nægr leiðar- 
visir fyrir menn, er hafa tómstund, kunnáttu og 
nenníng til að hugleiða málið og til að draga rök- 
mætar ályktir. En, þvi miðr, þetta er eigi svo. 
Eg veit að misskihiíngr manna á ,,gildi grnndvallar- 
laganna" er svo magnaðr, svo margþættr og svo 
margþvættr, að eg hlýt, úr þvi að eg er kominn • 
svo langt út i máhð, að fara enn lengra og að 
grafa enn dýpra, til að freista hvort eg fái komizt 
fyrir allar æðar þessa hraparlega misskilníngs og 
dregið ferliki hans fram í dagsbirtuna, svo menn 
fái séð hann i sinni réttu mynd. 

Vór játum nú allir, að íslendingar hafi konúng 
sameiginlegan með Dönum. Vér vitum og allir, að 
konúngr hefir, bæði eftir stjórnarskránni og grund- 
vallarlögunum, hið æðsta vald yfir öUum málefnum 
rikisins. Vér vitum og játum allir ennfremr, að 
konúngr framkvæmir og skal framkvæma þetta vald 
sitt með umráði ráðgjafa sinna, er allir saman eru 
ríkisráðið. KonÚDgsvaldið, þannig stjórnskipulega 
niðrraðað og takmarkað, er samríkisvaldið eðr al- 
rikisvaldið. 

Samríkisvaldið hefir nú þaun rétt og jafnframt 
þá skyldu á hendi, að geyma og gæta ríkisheild- 



12 

arinnar, gæta stjómlaga hvers rikisliluta, þessara 
miklu rekhjóla í stjómvél alríkisins, og að sjá um 
að þau rekist eigi í bága hvort við annað, nó fær- 
ist úr tilsettum skorðum, heldr að alt gangi sem 
greiðast í lögskipuðu samræmi og sannfijálsum 
samverknaði; að enginn ríkishlutanna sýni öðrum 
yfirgang, heldr að hverr þeirra siti að sínu. 

Nú niá eg búast við að þeir hinir beinhörðu 
skúmar (Skvadronnör), er neita öllu gildi gmnd- 
vallarlaganna i sórmálum vomm, og standa á þvi 
fastara en fótunum, að gmndvallarlögin skifti oss 
í því efiii alls engu, rísi öndverðir upp í móti mér 
og spyri: Viltu segja að gmndvallarlögin gildi á 
Islandi? I>að heíi eg reyndar aldrei sagt, og það 
segi eg eigi. Eg segi: Gmndvallarlögin eru eigi 
lög á íslandi og stjórnarskráin er eigi lög í Dan- 
mörku. En eg kveð nákvæmara og skýrara á og 
bæti þvívið: Stjórnarskráin ^ldir gagnvart Dönum 
og gmndvallarlögin gilda gagnvart Islendingum, og 
ennfremur, að þau ákvæði gmndvallarlaganna, er 
lúta að samríkisvaldinu, þau em að sjálfsögðu al- 
ríkisákvæði. Ráðgjafaskipunin er akíkisskipun, 
rikisráðið er eigi ríkisráð Danmerkr einnar, rikis- 
ráðið er ríkisráð Danaveldis. 

Allir ætti nú að sjá, að alríkisákvæði grundvl. 
stafa rakleiðis af því, að einn er konúngr Dana- 
veldis og að hann er því sameiginlegr öllum ríkis- 
hlutunum, og svo i annan stað af því að konúngs- 
valdið er í gmndvallarlögunum stjómskipulega á- 
kveðið. Ráðgjafarnir og rikisráðið em hin stjóra- 
skipulegu verkfæri konúngdómsins og því óaðskilj- 



13 

anleg frá honum í allri stjórn ríkisins. Pessuneita 
nú þjóðgarpar vorir eigi að visu beint áfram, með 
þvi að allir vór berum þó lotningu fyrir konúng- 
dóminum (Majestæten). En skúmamir, hvort sem 
þeir nú eru valtýskir eðr jónskir, stappa niðr fæt- 
inum og æpa: Pað er hin argasta stjómtrúarvilla, 
að grundvallarlögin gildi gagnvart oss í sérmálum 
vomm, þvi að í öllum sérmálum landsins varðar 
088 eigi hætis hót um gmndvallarlögin. Skyldi nú 
það, herra skúmr? Hverju viltu þá svara, ef ríkis- 
dagrinn skyldi segja við alþíngi: Stjórnarskráin 
gildir eigi i Danmörku, mig varðar þvi eigi hið 
minsta um hana, eg set lög á íslandi, eg legg 
skatta og toUa á landið? Eg fæ eigi séð, að þú 
getir nokkm svarað; Skúmr sæll, samkvæmt stjóm- 
málakreddu þinni. En eftir stjórnmálaskoðun minni 
er stjórnarskipun Danaveldis svo löguð, að slikt 
getr eigi átt. sér nokkum stað, og á því eigi að 
hugsast á hvomgan bóginn. Danir hafa leyst hér 
þann stjómlagahnút, er enn er óleystr á Englandi, 
þvi að þar getr löggjafarvaldið, bókfræðilega tekið, 
ónýtt öU lög í nýlendunum, og það i þeim er hafa 
fult þíngsforræði, og sett sín lög i staðinn. Hóf- 
semi og stjómvizka Englendínga heíir ein vamað 
þvi að þeir hafa hvergi beitt þessu valdi sínu ó- 
skynsamlega, síðan Bandafylkin í Vestrheimi hófust 
handa og gengu undan þeim. En í öllum sérmál- 
um tslands hefir landið löggjafarvaldið í samfélagi 
við konúng útaf fyrir sig, óháð öllum yíirlöggjafar- 
rétti ríkisdagsins. l>essi er merking þeirra orða 
minna: Stjómarskráin gildir gagnvart Dönum og 



14 

grundvallarlögm gilda gagnvart íslendíngum. Hór 
er hið sama jafiirétti sem milli tveggja ríkisfélaga. 
Æðri réttr gefst eigi, er jafiirétti fylgir (Resiprocitet). 

Málið er reyndar einfalt, bert og brýnt, 
þótt of mörgum af oss hafi dulizt það og dyl- 
ist enn. Hlutrinn er, að vér megum aldrei vaða 
inná réttarsvæði annara og brjóta þar lög á mönn- 
um. Vér megum og eigi heimta af öðrum aðhann 
gjöri það fyrir oss. En hvað höfum vér þó gjört 
þíng eftir þíng? Vér höfum heimt af hinu sam- 
eiginlega konúngsvaldi, af akíkisvaldinu, að það 
brjóti fyrir oss 15. og 16. gr. grundvallarlaganna. 
Vér köUum það „ólöglega venju" og ýmsum öðrum 
iUum nöfnum að ahíkisvaldið færist undan að gjöra 
þessa bæn vora. Og þó höfum vér enga röksemd 
aðra fyrir oss að bera en rangfærða og misskilda 
1- gr- og öU gloppugötin í 2. og 3. gr. stjóm- 
skrárinnar. 

Eftir öUum málavöxtum verð eg nú að telja 
það sjálfsagt, að Islandsráðgjafi verði franivegis 
látinn halda sæti sínu í rikisráðinu. Verið getr 
samt, að einhver segi sem svo : Eg vona þó að það 
verði eigi. Stjórnin hefir að undanfornu þumbazt 
við, en hefir verið næsta orðfá með ástæður. 'En 
nú fær hún að sjá rökstuddu dagskrána frá efri 
deUd um þann fasta skihiíng hennar á 1. gr. stjóm- 
skrárinnar „að sémiál íslands ekki skuli borin upp 
í ríkisráði Dana". I>essi kröftuga yfirlýsing frá svo 
valtýskum mönnum vona eg að „segi sex" hjá 
stjóminni. — Hræddr er eg um að oss verði eigi 
kápan úr þvi klæðinu. Vér verðum að gæta þess 



15 

k 
að Danir eru manna mildastir að geðslagi og næsta 

kurteisir í orðum. Eg hygg því að stjórnin liugsi ^ 

'likt og Friðrik mikli mælti við eitt tækifæri: „I>að 

er saiíikomulag milli min og þegna minna, að þeir 

megi segja hvað þeir viljá, en e^ má gjöra hvað 

eg vil". 

Eftir þessu verða þá hinar „nauðsynlegu, verk- 
legu og mikilsverðu umbætr á hinum tilíinnanleg- 
ustu göUum á stjórnárfari voru", eftir samhljóða 
atkvæði meiri hluta efri deildar, ávarpenda og Isa- 
foldar fólgnar i þvi, að vér fáum í stað landshöíð- 
íngja á alþíngi selstöðuráðgjafa grensmoginn úr 
„hinu danska rikisráði". Menn verða að fyrirgefa 
mér að augu mín „eru svo haldin", að eg sé hér 
alls engar „umbætr", alls ekki nema eintóma ó- 
kosti, nema það skyldi vera sá eini kostr, að þá 
getr alþíngi endrtekið fyrirhafiiarlaust orð íslend- 
ínga í bréfi þeirra til rikisráðsins í Noregi 1319: 
„Grunnar (— n. n.) ráðsveinn (— sendisveinn ríkis- 
„ráðsins) téði fyrir oss á alþíngi, með auðmjúkum 
„góðvilja við kóngdóminn, sem hann íremst mátti" 
og svo framvegis eftir atvikum. Sannarlega þarf 
svínbeygt lítillæti og „rangsnúna auðmýkt" andans 
til þess að geta trúað á slikar „nauðsynlegar, verk- 
legar og mikilsverðar umbætr". 

I>etta eru nú eigi allar umbætmar, segja Val- 
týsliðar. „Landsins æðsti valdsmaðr", þ. e. ráð- 
gjafinn, segir Isafold, á nii svo sem „að bindast 
eitthvað öðruvisi fyrir framfaramálum þjóðarinnar 
en nú er gjört". í>að er Ijótr skaði að ísaf. hefir 
eigi skýrt frá, hvernig þetta „öðruvísi" á að verða. 



' 16 

Vér getum því einúngis riQað upp fyrir oss hvem- 
ig það nú er, og ályktað frá þvi hvemig það muni 
„öðmvísi" eiga að verða. Vér verðum því að leysa 
úr þeirri spumingu: Hvernig er nú bundist fyrir 
framfaramálum þjóðarinnar? Hér er eigi mörguni 
blöðum um að fletta. Alþíngi hefir tekið fjárveizlu- 
réttinn sér i hönd svo sem framast má verða. 
Alþingi er fyrir löngu síðan hætt að veita stjórn- 
inni nokkurt fé „til visindalegra og verklegra fyrir- 
tækja". Alþíngi veitir alt sjálft. Allar betlilúkur 
og ölmusukmmnur eru róttar fram til fjárlaga- 
nefndanna. Fjárlaganefndirnar lesa alt þetta lófa- 
letr, leggja skildinga í suma lófana, en loka öðmm 
þegjandi. í>ÍDgið les svo prófarkirnar af letrinu og 
leiðréttir þær. Að vísu hefir alþíngi stundum veitt 
fé fremr ótiltekið til sumra fyrirtækja, svo sem til 

/vegabóta. En þó verða menn að kannast við, að 
fjárveizluréttrinn só nú yfirleitt í höndum alþíngis. 
Landshöfðinginn gjörir nú orðið lítið annað en að 

>íávisa féð úr landsjóði. Með þvi nú að „féð er afl 
þeirra hluta er gjöra skal", hljótum vér að fuUyrða, 
að alþíngi „bindist nú fyrir framfaramálum þjóðar- 
innar", að minsta kosti að mestu leyti. „í*að væri 
Ijóta klúðrið", segir ísaf., ef þetta væri haft „öðm- 
vísi". Hér er auðsjáanlega mikið niðri fyrir hjá 
ísaf. I>að er eins og vér heyrim sjóða niðrí henni 
þessar og því um líkar hugleiðingar, er áðr hafa 
við og við gutlazt upp úr henni í smásmökkum: 
Hvaða vit hafa þíngmenn á framfaxamálum þjóðar- 
innar! í>eir lifa um land alt innanum þjóðina, og 
beir frambera því, hverr íjrir sig, þarfir og bænir. 



17 

fi'ainfaraóskir og framfarahyggjur sinna manDa. Alt 
sem þeir koma með er því einskær bannsett „hreppa- 
pólitík". Þá er annað mál með ráðgjafann. Hann er 
einlægt erlendis, hann kemr aldrei til landsins nema 
með farfuglunum annaðhvort sumar, svo sem tveggja 
mánaða tíma. Hann er því alveg ' laus við alla 
„hreppapólitik", þar sem hann sitr sífelt við mím- 
isbrunn rikisráðsins, eys þar upp og kemr þaðan 
með hinar háu hugsjónir heimsmentunarinnar, slöngv- 
ir ægigeislum þeirra niðr í „hreppapólitík" þing- 
manna og brennir hana upp til kalára kola. „Lands- 
ins æðsti valdsmaðr" á að vera einn allt í öUu. 
Alþingi á eigi annað að gjöra en að glápa á hug- 
sjónir hans, dáðst að mælskunni og jákvæða öUum 
hans visdómsríku tillögum. 

Ég skal játa, að vel getr verið að ísaf. vili 
eigi viðrkenna, að þessar sé sínar sannarlegu hug- 
leiðingar. En i þessa átt verða þær þó að stefna. \ 
ísaf. verðr að hugsa sér sitt „öðruvísi" á þann hátt, 
að fjárveizlurétíbr þingsins færist að meira eðr minna 
leyti úr höndum þingsins yfir í hendr ráðgjafans. 
En sannfæring mín er sú, að það verði langt frá 
nokkr umbót, heldr einmitt hið gagnstæða, af því 
að fjárráðin eru færð úr höndum þeirra, er hljóta 
að vera kunnugastir þörfum og óskum þjóðarinnar 
og sem hlýtr að vera mest um það hugað að þeim 
verði framgengt og lögð í hönd þess, er ókunnug- 
astr hlýtr að vera og jafnframt varðar minstu að x 
vel fari. Skoðun min er og sú, að hvað sem segja » 
má um ýmsar fjárveitingar þingsins, þá eigi þingið 
meira lof en last skilið fynr þær að öUu samlögðu. 



/^ 



18 

Og þótt nú þingið eigi hvorttveggja skilið, lof og 
last, þá eiga þó kjóseDdrnir svo miklu hægra með a5 
skifta um þingmenn, en þingið að skifta um ráð- 
gjafa. 

I>ví lengra sem valtýskan er rakin og því betr 
sem hún er samanborin við eðlilegt stjórnarfar, því 
fráleitari reynist hún. Þetta er og eðlilegt, því a5 
hún er bygð á ramskökkum grundvelli, svo sem 
hverjum manni má vera auðsætt, þeim er þekkir 
uokkuð til hlýtar hina nýu stjómj&-æði Englend- 
inga og Frakka, og sem eg kalla þegnfræði (Socio- 
logia) til aðgreiningar frá eldri stjómíi*æðum. í 
þegnfræðinni er þegnfélaginu og þjóðlííinu líkt vi5 
líffæring (organismus) eðr lifandi vem ; vöxtr og við- 
gangr þjóðlífsins er látinn spretta upp af eðlisrót-^ 
um líkamslífsins og sálarlifsins. Pegnfræðina má. 
að mestu leyti kalla eðlfræði, liíFræði og sálfræði 
þjóðfélagsins. Alt þjóðlíf er látið gróa og vaxa 
innanað og að miklu leyti neðanaÖ uppefUr sam- 
kvæmt eðlislögmáli sannarlegs siðgæðis og vaxandi 
mannréttar og mannfrelsis. Landstjóraimar fá æ 
minna og minna að starfa, framknúningsafl laganna 
rýrnar æ meira og meira, og frjálst samkomulag 
ræðr svo að lyktum, að hin innri löggjöf landanna 
stefnir nálega að því einu að tryggja og að helga 
samkomulagið. Valtýskau aftr á móti heldr fast 
við hinn gamla grindahjall alveldisins með þeim 
hinum alþektu gangtólum: tjóðrhælskunni (Cent- 
ralisation) og skriffinnskunni (Bureaukratie). Fram- ^ 
íbr þjöðariuuar á að koraa ntanað og ofanaÖ niðreftir. 
I>jóðin sjálf er í rauninni skoðuð sem einbert dauð- 



19 

ýfli, er verðr að fá alt lífsmagn sitt iitanað og of- 
anað, eÍÐmitt frá þeim er allraminst þekkir þjóð- 
lifið og varðar minstu, hvort því líðr vel eðr illa.'^ ' 

Því miðr liggr þessi skaðlegi og ófirjálslyndi 
álitsháttr hér ríkt í huga manna.' ísaf. álitr þetta^ 
fyrirkomulag hið allrabezta; það eitt þykir henni á 
vanta, að ráðgjafanum sé sett sérstök áb^n^gðarlög . 
er hún þó í aðra röndina hefir eigi sem bezt traust 
á. — Hamingjan hjálpi öllum fáfróðum! Isaf virð- 
ist eigi vita, að engin sb'k ábjrrgðarlög eru til á 
Englandi né i nokkurri nýlendu Englendinga, eigi 
i Bandaríkjunum, eigi á Frakklandi, Prússlandi né 
ítalíu, eigi í Belgiu né Danmörku, og eigi i 
Bandafylkjunum svissnesku. Þetta misvit ísaf. er 
þó eigi svo kynlegt, ef að er gáð. ísaf. kallar 
landshöfðiugjanD „ábyrgðarlausan embættismanu" 
(ísaf. 1. jan. 1898). ísaf. hefir nú gefið út Laga- 
saíh handa alþýðu og á mestu þakkir skildar fyrir 
það. En það væri Ijóta slysið, ef í eintak ísaf. 
skyldi vanta 13. kap. almennra hegníngarlaga um 
„afbrot í embættisfærslu", og i 3. gr. stjórnar- 
skrár hennar það ákvæði, að alþingi sé heimilt „að 
bera sig upp undan því, hvernig landshöfðingi beit- 
ir valdi þvi, sem honum er á hendr falið". Viðlika 
ákvæði laga og réttar hafa Englendingar og aðrar 
enskar þjóðir látið sér nægja, og eigi kvartað um 
nokkra vöntun sérstakra ábyrgðarlaga. 

Eg fæ eigi skilizt svo við þetta mál, að eg 
eigi geti þess, að hversu mótfallinn sem eg er val- 
týskunni, þá er það, að minni hyggju, í sumuni 
greinum ómaklegt og ranglátt að áraæla Valtý 



harðlega fyiir ÓTimvarp sitt. I>að eitt er i raun- 
inni fyllilega ámælisvert, að hann varð fyrstr manna 
til þess „að leiða asnann inn i herbi'iðimar". Satt 
er það, að sá veldr miklu er upphafinu veldi\ EnV 
athugandi er, að þvi írámunalegra og fáhjánalegra 
sem írumvarp Valtýs er, þvi frábærara og risa- 
vaxnara verðr það furðuverk, að hann skyldi fá 
talið á sína trú svo marga hátignaða menn ogj^ 
sprenglærða. Það er og sjaldan talið hneyxli, þótt 
einn þingmaðr ólögíróðr beri upp asnalegt frumvarp; 
en það verðr þinghneyxli, ef frumvarpið samþykkir 
nálega hehningr alka þingmanna, og þar á meðal 
réttr hebningr lögfræðinganna og tveir þriðju for- _^ 
setanna.* Austri vill „hengja mylnustein um háls" 
Valtý. Eg fæ eigi séð að hann hafi rétt fyrir sér 
í því, nema hann sanni með rökum, að Valtýr 
hneyxlað hafi eintóma „smælingja". Menn ámæla 
Valtý fyrir það, að hann hefir „treyst á timbrveggi" 
hinnar íslenzku og þjóðlegu stjórnmálastefnu : „al- 
innlend íslenzk stjórn". En menn gjöra Valtý að 
meiramanni en.hann er, ef þeir kenna honum ein- 



*) Eg fæ eigi stilt mig um, þótt það kunni að þykja 
hégómasemi af mér, að segja þá sögu er mér barst á- 
varpið: Eg leit fyrst á nöfnin undir, og er eg sá þar 
eigi nafn forseta efri deildar, varð mér það að orðum: 
Hér er eitthvað óhreint, eitthvað reimt á ferðum, fyrst 
forseti efri deildar er eigi með, þvi að hann vissa eg i 
minni tið jafnvel allra þingmanna hy^astan og fram- 
sýnastan, þótt litið á bæri; hann kallaði það eigi upp 
við hvem og einn, né tranaði þvi fram við hvert tæki- 
fœri. 



um um, að timbrveggirnir reyDdust vera íremr 
reistir á sandi óljósrar trúar en á hellubjargi ör- 
uggrar sannfæringar. Mér finnst jafnvel, að Valtýr 
eiga fremr lof en last skilið fyrir það, að alþýðu 
manna hefir nú gefizt svo gott tækifæri til að bera 
sína heilbrigðu skynsemi saman við stjómspeki 
svo margra hálærðra alþingismanna, og að sjá mun- 
inn. Eg fyrir mitt leyti vil lofa en eigi lasta „asn- 
ann" hans Valtýs, ef leiðsla hans inn á þingið 
leiðir til þess að eyða smámsaman og að uppræta 
þá stjórnbótarsýki, er hér hefir svo lengi legið i 
landi, er upprunalega var móðrlandssýki, svo móðr- 
sýki, en er nú orðin, og það að dómi læknisfi'óðra 
manna, eintómt „heilahvik". 

Afþví að mér er einlægtfremr hlýtt til ísaf í 
þeli niðri, þá er raér sönn ánægja að geta þess, er 
mér þykir gott hjá henni. Mér þykir þá, að það 
sé viðrkvæmilega og rétt sagt af ritstjóra hennar, 
að það sé „Ula farið, að enginn þeirra'^, er auka 
vilja vald landshöfðingja, skuli enn hafa frá því 
skýrt, hvernig þeir hugsi sér að það skuli verða 
gjört. Eg sagði nú svo í Fj.allk. 23. desbr. 1897: 
„Að minni hyggju er 34. gr. stjórnskrár vorrar sá 
baugr Andvara, er vér eigiim með tímanum að 
dæmum Aylendumanna Englendinga, að æxla oss 
af þingbundna stjóm í landinu sjálfu". Isaf gat 
nú með fullum rétti heimtað af mér að eg skýrði 
frk þessum dæmum „nýlenduraanna Englendinga". 
En hvað gjörir skáldið i ísaf.? Það gleymir alveg 
þekkingarfýsn sinui, og fellir þvi niðr orðin „að 
dæraura nýlendumanna Englendinga". Svo gagn- 



22 

tekið, svo töfrað verðr ímyndunarafl skáldsins af 
annari fysn, „æxluninni", að það veit hvorki í þenn- 
an heim né annan, og segir því rótt á eftir, að eg 
sé „horfinn frá þeirri skoðun, að oss só hentast að 
heimta allar hugsanlegar umbætr á stjórnarfyrir- 
komulagi voru í einu". „Heyr á endemi!" Nei, 
það er einmitt tsaf en eigi eg, er hefir horfið og 
„fallið frá á freistingatímunum", svo sem Dagskrá 
hefir svo greypilega sýnt og sannað. I>að var ein- 
mitt ísaf., er ásamt fjöldanum tignaði og tilbað 
1885 og lengi siðan „báknið" sem aðra uppheims- 
lega frelsisopinberun. En það var 'eg sem þá ni- 
lega einn míns liðs maldaði í móinn, og hefi eg 
aldrei breytt þeirri skoðun minni síðan. Engu að 
síðr finn eg mér skylt að skýra fyrtéð orð mín, 
að leitast við að byggja upp, en eigi aðeins að 
rýfa niðr. 

Stjómarlög ensku nýlendnanna eru næsta mis- 
jöfn. Tvær af nýlendunum hafa til skams tíma 
ekkert löggjafarþing haft og tólf einungis konung- 
kjörið lögþing, en flest konungkjörna efri deild og 
þjóðkjömaneðri deild. Kanada og Qórar nýlendur 
Engla i Eyálfunni hafa fullkomnasta og frjálsasta 
stjóraarskipun. En i hverri nýlendu er skipaðr 
landstjóri með sama eðr enn meira valdi en lands- 
höfðinginn. En sá er mestr munrinn, að i nýlend- 
unum er skipað landstjörmrráð (Executive Counsel) 
við hlið landstjórans honum til aðstoðar og ráða- 
neytis. Sitja i þessu landstjóraarráði nokkrir af 
hinum æðstu embættismönnum nýlendunnar. Menn 
þessir era ráðunautar landstjórans bæði i landstjóra- 



33 

armálum og löggjafannáluin, og í Vestrheimseyjum 
eru þeir og löggjafarráð Eyjarskeggja, en í flestum 
öðrum nýlendum hafa þeir vanalega sæti sem kon- 
úngkjörnir i efri deild þíngsins. Landstjórinn er 
nú að vísu eigi fast bundiun við að útvega sér til- 
lögur þessara ráðunauta sinna í nýlendum þeim, er 
eigi hafa enn fengið þíngsforræði. 'Þó er landstjóra 
i sumum mikilvægum stjómarathöfiium sínum, ýmist 
eftir venju eðr og nýmælum nýlendumanna, skylt 
að leita ráða þeirra áðr en hann framkvæmir þær. 
Fyrirkomulag þetta er eigi vel fast, og er næsta 
mismunandi effcir atvikum og styrk nýlendnanna 
sjálfra. í>að er nú eðlilegr gangr hlutanna, að 
landstjórinn fylgir því fastara ráðum og tillögum 
þessara ráðunauta sinna, sem störf hans eru fleiri 
og vandasamari, og eins hitt, að honum þykir hægra 
og þægilegra að geta horið tiUögur þeirra fyrir 
sig en að standa einn uppi, einkum ef þingmenn, 
blaðamenn og aðrir eru aðgangsharðir og útásetn- 
ingasamir. Það leiðir og af sjálfu sér, að því 
mannfleiri, menntaðri og auðugri nýlendan er, í 
fám orðum, því voldugri hún er og færari um að 
stjóma sér sjálf, þvi meiri gaumr er gefinn sjálf- 
stjómarkröfum hennar heima á Englandi, einmitt 
af þvi að hún hefir meiri rétt til sjálfstjómar. 

Landstjórnarsaga Kanada er hér Ijóst dæmi 
frá upphafi til enda Eg skal drepa á nokk- 
ur þau atriði, er þetta mál mitt snertir. Eng- 
lendingar fengu Kanada við friðargjörðina í 
Paris 1763. Árið 1774 setti Georg þriði með lög- 
um landstjómarráð i Kanada. Mörgimi sinnum 



siðan hefir .Englandsstjóm endrbætt með lögum 
stjórnarfarið i Kanada, þar til Kanada fékk stjóm- 
arlög sin 1867. Árið 1838 fór þing Kanada fyrst fram 
á, að landstjómarráðið eðr ráðunautar lantjstjóra 
skyldi víkja úr sæti, ef þingið lýsti vantrausti sínu 
á þeim, líkt og titt er á Englandi. Landstjóri reit 
nýlenduráðgjafa Englands, er þá var John Russel, 
um þetta efiii. John Russel svaraði 14. okt. 1839, 
og kvað ^arstætt að svo mættí vera. Vald það, 
segir hann, er ráðgjafar Englands bera ábyrgð af, 
er eigi vald sjálfra þeirra, það er vald konúngdóms- 
ins. Ráðunautar Kanada standa undir landstjóran- 
um, er fær tillögur og boðorð frá ensku krúnunni. 
Ráðunautr landstjóra gætí nú eigi verið ráðgjafi 
JoTÍnunnar, með því að hún hefði sjálf æðri ráð- 
gjafa en hann. Grreindi ráðgjafa og ráðunaut á, 
jrrði landstjóri auðvitað að fylgja tillögum ráðgjafa 
krúnunnar. En tveim dögum síðar reit John Russel 
annað bréf. 1 því bréfi talar hann um, að munr 
sé á þvi hvort embættismaðr — eftir þvi sem til- 
hagar hjá oss (sbr. 44. gr. stjóraarsk.) — hafi ein- 
göngu dómarastörf eðr hann hefði umboðsstörf á 
hendi. Pessa umboðslegu embættismenn mættí 
kveðja til að víkja úr embætti „hvert sinn er nægi- 
legar ástæður þækti til vera að svo væri gjört 
sökum heillavænlegrar stjórnar nýlendunnar". Á 
bréfi þessu hefir Kanada bygt. Álykt neðri deild- ^ 
ar þingsins i Kanada árið 1841 er aðdáanleg, og 
siðan 1847 hefir þingsforræði staðið þar íostum fótum. 
Nú fæ eg eigi betr sóð en að vér ættim að 
koma þessu skipulagi á hjá. oss, og að laga það 



26 

eftir landsháttuin vonim og landsþörftim. En sjálf- 
sagt er það að hér verðum vér að b^nrja á byrjun- 
inni. Vér ættim að fá landstjómarráð sfcipað lands- 
höfðingja til aðstoðar og ráðaneytis. Skyldi í þvl 
sitja amtmaðrinn í Reykjavík, biskup, landfógeti 
og einhver einn úr yfirdóminum. Ætti landshöfð- 
ingja að vera skylt að bera undir landstjómarráðið 
nýmæliöll i löggjöfinniog hin mikilvægari umboðs- 
mál, svo, sem vikning manns úr embætti. Eigi 
skal landshöfðingi lögbundinn við tillögur lands- 
ráðsmanna (sbr. 2. gr. siðari málsgr. stjómskr.). 
En heimilt skal hverjum landstjórnarmanni að fá 
bókað ágreiningsatkvæði sitt. A þenna eðr þvilík- 
an hátt fá ráðamenn hið bezta tækifæri og hina 
mestu hvöt til að kynnast æ betr og betr málefn- 
um landsins; miklir og góðir kraftar líttnotaðir 
tæki til starfa, samvinna kæmist á, þar sem nálega 
hver baukar nú sér í sínu homi. „Betr sjá augu en 
auga", svo eigi aðeins hlyti fleiri landsmál að koma 
á dagskrá landstjórnarinnar, heldr yrði málin betr 
hugsuð og betr undirbúin. Nú er öllu dembt ná- 
lega á einn mann, landshöfðingjann, og þar á meðal 
sumu, er eigi ætti að þurfa, svo sem heimting á 
landstekjum. Störf landshöfðingja em ofvaxin 
hverjum manni einum, jafnvel hversu færr maðr 
sem hann er og þótt hann hafi gott liðsinni lands- 
skrifarans. Svo vinst og það ennfremr, að þeir af 
landstjómarmönnum, er þingsetu eiga, þektu málin 
eins vel og landshöfðingi nú. Þeir gæti útskýrt 
þau fyrir þingmönnum, styrkt þau með röksemdum 
og að síðustu með atkvæði sínu. Eg ætlast og til 



^ 



26 

þess að laDdshötðingi leiti og í vandamálum álits 
æðstu embættismanna, svo sem amtmannsins fyrir 
norðan og helztu sýslumanna, og eins að landstjóm- 
armennimir skrifist á við sína kunningja og •eink- 
anlega við séríróða menn (Tagmænd). JÞað mun 
og vera jafnvel nauðsynlegt, að fleiri menn fengi 
með tímanum sæti í landstjórnarráðinu, einkum 
sökum atvinnumála og samgöngumála landsins. 
Það hið þriðja tel eg sem sjálfsagða afleiðing af 
þessu skipulagi, að landstjómin kæmi sér upp mál- 
gagni, og skýrði þar frá tilgangi fyrirtækja sinna 
og ráðstafana með sem Ijósustum ástæðum. I>ar 
væri og í annan stað teknar glögglega fram mót- 
bámr landstjómarinnar og eins yfistjómar landsins 
í Kaupmannahöfn gegn tillögum þings og þjóðar^ 
þá er svo ber undir að misklíð verðr og ágrein- 
ingr, svo málefnin og álitshættirnir verði sem aug- 
Ijósastir og alkunnastir. Með þessu lagi hlýtr að 
smáhverfa tortryggni, gmnsemi og getsakir, ogþar 
með hinn skaðlegi þegjandi rígr og kali. „Hreinir 
reikningar gjöra góða vini". Hreinlynd og Ijós 
yfirlýsing huga manns og vilja ávinnr sér traust 
aUra góðra manna; en traustið er ómissandi skil- 
yrði fi:iðsamlegrar og farsællegrar samvinnu mánna. 
Því má og að lyktum viðbæta, að þótt landstjóm- 
armönnum væri veitt fullsómaleg þóknun fyrir störf 
sín, þá verðr sá kostnaðr lítill og að líkindum eigi 
teljandi í samanburði við afnotin. 

JÞessir em nú höfiiðdrættimir af þeirri hugsun 
er vakti fyrir mér þá er eg samdi grein mina í 
rjallk. En að skikiaði vil eg og leyfa mór að ráða 



27 

löndmn mlnum til að læra enn meira af nýlendu- 
mönnum Englendinga. Nýlendumenn leitast jafíian 
YÍð, og er það einkenni enskra þjáða, að lesa hvert 
mál ofaní kjölinn, fara með jörðinni og styðja sig 
sem fastast við reynsluna, en forðast að flögra k 
yfirborðinu og „flytja kerlíngar" með tómum víðem- 
isorðum og gleiðgosastaðhæfíngum. Þeir éra engvir 
draumóramenn né vindskýjaglópar. I>eir skekkja 
eigi og skæla öll ummæli stjómar sinnar. I>eir 
hrekja með rökum, en em og vissir með að færa 
sér i nyt hvert hálfyrði stjómarinnar, er getr orð- 
ið þeim að gagni. Þeir taka í litlafingr stjómar- 
innar, og hún veit varla af fyrr en þeir gripið hafa 
höndina alla. I>eir fara gjama hvað þeir k«mast, 
en gæta sín að fara eigi lengra. JÞeir kunna vel 
að rýfa niðr og em oftlega þúnghentir í ritdómum ; 
en engu síðr er þeim lagið upp að byggja. I>eir 
hafa fasta sannfæríng, og em því manna þrautseig- 
astir, en fara eigi með trúarhvarfl og munnflapr, 
er hjaðnar jafnskjótt sem vindbólur. I>eir kannast 
eigi við málsháttinn: „árinni kennir iUr ræðari"; 
þeir róa jafiit og fast og vita eigi af orðtækinu: 
„það er ómögulegt". I>eir gjöra hlutinn og tvínóna 
eigi, en skapa engin inntakslaus heilafóstr. I>eir 
treysta á mátt sinn og megin og em mjög guð- 
ræknir menn; þó trúa þeir eigi á tóma bókstafi og 
kreddur, og aUra sízt em þeir staðlausir flysjúngar. 
í enskum löndum er því engin tærandi stjórnarsótt, 
er svo víða gengr á meginlandinu; þeir stjóraa sér 
sjálfir sem mest þeir megna, hvað svo sem „skránni" 
Hðr. 



^Stj ómarskrá vor er góð. Bara vé r kynnjja 
hana rétt að meta. Bán hefir meðal annars að 
geyma þau mannréttindi, er Englendingar hafa 
borizt fyrir í margar aldir, og lagt í sölumar fó og §ör 
svo margra sinna beztu drengja; réttindi, er stjómar- 
byltingin mikla á Frakklandi hefir vígt með hinni 
svæsnustu blóðfóm og innsiglað svo handa öllum 
frj&lslyndum mönnum. Eg vil alls ekki hafa skifti 
á stjómarskrá vorri og stjómlögum Kanadamanna, 
er þó em talin hin beztu og íuUkomnustu nýlendu - 
lög, meðfram sökum þess að vér erum ennþá eigi 
menn til að færa oss kosti þeirra i nyt, en yrðim 
að sitja með ókostina, er gæti eðr ja&vel hl^rti að 
ríða ^ss að fullu. 



VerÖ: 25 aur. 



I^ 



This book should be returned to 
the Library on or before the last date 
stamped below. 

A fijtfír'k incurred by retaining it 
beyond the specified time, 

Please return promptly. 



r 

j 






r.m: 



T 



